gong 


—~ of SS ee 
L. db 
22 5 
oe 
4 nas Ges Ea 


“aif 


a ako, wa | ait gon s , ahan kong 


"er :, ana 
;= : YJ - 
f 7 FT J 


“ang — IL nga nagkumot, 
hangtud Karun, ikaw gihapon ang 


Ano ang iyong pagkakaunawa Sa tulang binasa? 


Para sa lyo, ano ang mensahe ng 
tulang ito? 


MGA 
PANGUNAHING 
WIKA SA 


# Ts, 
S\N 12 \ 
Woe eam 


Ayon kina Constantino, et al. (1985), ang mga pangalan 
ng wika ay karaniwan nang hango Sa pangalan ng tribo, 
baryo, lalawiganin, rehiyon, at bansa o kaya’y sa 
katangian o tawag Sa isang grupo ng tao na tkinakikilala 
dito. Kabilang sa mga pangalan ng wikang batay sa 
pangalan ng bansa ay Aleman, Inges, at Hapon. 
Samantalang, batay sa rehiyon naman ang Bisaya, Bikol 
at Tagalog. Sa mga tribo at maliit na komunidad nama’y 
Ibaloy at Kalinga. 


Batay naman sa dami at porsiyento ng efe 
Pilipinas na gumagamit, nagsasalita, nakakas; 
nakakaunawa sa Filipino, itinutaringyna f angure@hing >: 
wikang katutubo ang mga sumusunod (Ley son, ebfak, |. 
2007; Garcia et al., 2011, Dagger: et al, i = 


a a Solan oe 


MAY 11 NA PANGUNAHING 
WIKA SA PILIPINAS 


TAGALOG KAPAMPANGAN 
CEBUANO PANGASINAN 
HILIGAYNON MARANAO 


BICOLANO TAUSUG .. 
|LOCANO the 


WARAY aK ih 


TAGALOG 


Pangunahing wika ng mga Taga-Maynila, 
Rizal, Bulacan, Batangas, Marinduque, 
Cavite, Quezon, Lubang, Bataan 


TAGALOG 


Mahal kita- | love you 
Miss na Kita- | miss you 
Kain na tayo- Let’s eat 


CEBUANO 


Kilala rin sa tawag na Sugbuhanon, 
Sugbuanon, Visayan, Bisayan, Binisaya, 
Sebuano 


Bohol, Negros, Leyte at. ilang. bat Rag) 
Mindanao me ae ; 


CEBUANO 


| love you - Gihigugma tika. 


I’m in love with you. - Nahigugma ku 
nimu. Goodbye- Goodbye pero maaari rin 
ang fats 


ako” oO Jeol i 
“Mauna naako.” iia My 


+ SS '; \ j fl 


ILOCANO 


Kilala rin sa tawag na Iloko. 


Pangunahing wika ng mga naninirahan sa 
Hilagang Luzon. 


ILOCANO 


lan Sa mga Salita: 

Ading- nakababatang kapatid na babae o lalaki 
Awan - wala 
Apang-lolo o lola 
Apang lakay-lolo 
Apang baket- lola 
Baro- boy Ke) 
Mangan-kumain pe elo 


u oat fs hy a a i 
i OF NE 
* oe) ' fos set i, ‘Sis or 7 


ae 
hi , ah | 
fhe Se 


ILOCANO 


Naimas-masarap 
Nataraki - cute 
Nataengan- matanda 
(nag)guapo - gwapo 
How are You - Kumusta Ka? 
Good Day - Naimbag nga ay 
| Love You. - Ay-Ayaten Ka. a 2 : 
Goodbye. - i gel 


PANGASINENSE 


Nasasailalim sa sangay ng Malayo-Polynesian 
ng pamilya ng mga wikang Austronesian. 


Sinasalita ng higit pa sa 2 milyon ng mga 
taga 


Pangasinan at kapansin- pansing s93y mga... 


Amerikanong may kanunununuang» 
Pangasinan. qi sai 


PANGASINENSE 


MGA SALITA 


Good mornimg - Masanto’s ya kabwasan 
Good evening - Masantos ya labi 
What’s your name?- Anto’y nga 
| Love You - Inaro Taka “\(j\Sy 


BICOLANO 


Pangunahing wika ng mga naninirahan sa 
Timog-Silangang Luzon. Ginagamit ang 
wikang ito bilang midyum sa pagtuturo sa 


paaralan, sa pagpapahayag ng salita sa 
Diyos at sa iba pang okasyon. bbe roe 


BICOLANO 


MGA SALITA 


Mahal kita- Inmomootan ta ikaw 

Asan ka? - Hain ka? 

Umalis ka dito- Humali ka didi 

Saan ka nag-aaral? - Diin ka nag- -iiskweh 

Magandang Umaga/ Magandang ,He eon 

na Adlaw. ef Vinh | 
um © f fs ON 


Ay 


KAPAMPANGAN 


Wikang sinasalita sa Pampanga, 
Tarlac at Bataan. 


Gayundin sa ilang parte ng 
Bulacan, Nueva ee at s sa mga . 


KAPAMPANGAN 


Kaluguran daka - | love you. 


Edaka buring mawala. - | don’t 
want to lose you. 


Burl Daka! - I like you! 4. 
Nanu ini? - what’s thigZe Se ¥ 


HILIGAYNON 


Tumutukoy sa wika na may kKaugnayan sa 
Negros Occidental, Bacolod, lloilo at Capiz. 


Kilala rin sa tawag na Ilonggo. Ginagamit 
din 


Maisidanad. 


HILIGAYNON 


Nagakadlaw na siya. - Tumatawa na Slya. 
Kaon ka na sang kan-on- kKumain ka ng 
Kanin! 

Diin ka makadto- Saan ka ets 
Bakal!- Pabili! ; | 


Palangga ta ka- Mahal kitay - 
‘es 


i 


WARAY 


Tinutukoy din bilang Winaray o L(in)eyte-Samaranon) ay 
isang wika sa mga lalawigan ng Samar, Hilagang Samar, 
Silangang Samar, Leyte (silangang bahag}!) at Biliran. 
Binubuo ng Waray, Waray Sorsogon at Masbate Soraogon. 
Bisakol ang tawag sa mga wikang Waray eee owe at 
Masbate Soraogon dahil komplementaryo Silé 
wikang Bisaya at Bikolano. re ae 0 fy 


WARAY 


Mahal kita - Hinihigugma ko ikaw o 
Ginhihigugma ko ikaw o Pina-ura ta ikaw. 


Tagasaan ka? - Taga diin ka o bai nga: in 
ka? : 


Magkano ito? - Tag pira iid 
> es oN 


MARANAO 


Pangunahing wika ng mga taga-Mindanao, 
Lanao del Norte at Lanao del Sur 


Tinatawag ring Ranao at Maranaw 


MARANAO 


Good Morning! 
Good Evening! 


Welcome! (to greet 
someone) 


How Are You? 
I’m Fine, Thanks! 
And You? 

Good 


Thank You (Very Much)! 


| Missed You So Much! 


Maplya Kapipita 
Maplya gagawi-i 


Bolos ka! 


Antona-a | masosowa a ka 


Mapiya, selainiet 


TAUSUG 


Pangunahing wika ng mga taga-Jolo, Sulu 
Archipelago, Palawan Island, Basilan Island, 
Zamboanga City 


Tinatawag Mee Taw mo Sulu, Suluk, rae oor 


TAUSUG 


Kalasahan ta kaw-l love you 
Assalamu Alaikum- Good Night 
Marayaw maynaat: Good morning 
Marayaw mahapun: Good afternoon 
Marayaw dum: Good evening 
Kamayah: Take care 


MAGUINDANO 


Pangunahing wika ng mga taga-Maguindanao, 
North Cotabato, Sultan Kudarat, at Zamboanga 
del Sur, Bukidnon 


Tinatawag ring Magindanaon, Magindanaw 


MAGUINDANO 


Assalamu Alaikum- Tao po 
Endew Kanu Pegkaleben- Saan Kayo Nakatira 
Kalinian Ko Seka- | love You 


5 Sel 
- Si SS TE ral 
: Ste SS 
Sharh Z Y 


Bp 


J 


LINGUA FRANCA 


"Ang “lingua franca” ay tumutukoy sa 
wikang ginagamit ng dalawang taong 
magkaiba ng unang wika upang 
magkaunawaan. Halimbawa, Filipino ang 
ginagamit ng isang Cebuano kapag 
nakikipag-usap Sa isang Bikolano. 


LINGUA FRANCA 


“Ayon kina Rubin et al., (2002), hinahati ang 
“lingua franca” ng Pilipinas sa dalawang uri: 
rehiyonal at Pambansa. Ang ilan sa mga principal 
na rehiyonal na “/ingua franca” ng Pilipinas ay ang 
mga sumusunod: Ilocano (ginagamit sa Hilagang 
Luzon), Cebuano (ginagamit sa Visayas at 
Mindanao), Hiligaynon (ginagamit sa Kanlurang 
Visayas), Tausug (ginagamit sa Sulu at Tawi-Tawi), 
Tagalog (ginagamit sa Katagalugan). 


LINGUA FRANCA 


"Ayon naman kina Paz, et al., (2003), lahat ng tao 
ay may unang wikang kinagisnan at natutuhan pero 
Sa panahon ngayon na madali nang makarating sa 
iba’t ibang lugar, malamang na marami Sa atin ay 
mayroong pangalawa, pangatlo o pang-apat na 
wikang ginagamit sa iba't ibang pagkakataon sa 
pang-araw-araw nating buhay. Ang Pilipinas ay isang 
bansang may napakaraming wika Kaya bihira na ang 
Pilipinong monolingguwal. Kung hindi siya 
bilingguwal sa unang wika at ibang wika Sa Pilipinas, 
multilingguwal siya sa mga wikang ito at Ingles. 


